MánMðarrit til stuð'nings kirkju og kristindómi IslencLinga, 
gefið út af hinu ev. lút. kirkjufélagi Isl. i Vestrheimi. 


RITSTJÓRI JÓN BJARNASON. 

7. ár. WINNIPEG, FEBKÚAR 1893. Nr. 12. 


S ÁL M 11 


(út af iS. Dav. s.) eftir séra Valdemar Brieni. 


Kom þú, minn kæri 
kappinn frábæri, 
hetjan mín hrausta, 
hlífin mín trausta, 
hjálp mín og hœli, 
herra minn sæli, 
ást og inndæli. 

Ógn dauðans œddi, 
ógn vitis liræddi, 
heljar sterk höndin 
hart reyrði böndin. 

Œpti’ eg sem óði-, 
óþolinmóðr: 

„Heyr, guð minn góðr'“ 

Skjótt skelfdust grundir, 
skalf jörðin undir; 
hátt hamrar stundu, 


liröpuðu’ að grundu; 
iék land á þræði, 
logaði flreði, 
brann drottins bræði. 

Hljóp hann á vindum 
hám ofar tindum. 
Sigu loftsalir, 
sortnuðu dalir, 
er hinn alvaldi 
ásjónu faldi, 
hulinn húmtjaldi. 

Eldaugu brunnu, 
undan ský runnu. 
Hátt himnar dundu, 
iians raust er fundu. 
Örvar út sendi, 








—194— 


eldlega vendi, 
herrann úr liendi. 

Eygöust hafs undir, 
opnuðust grundir; 
sá í hafs heima, 
hulda jarðgeima. 

Hann sterkum höndum 
hreif mig úr böndum 
lífsins að löndum. 

Guð' mér braut greiddi, 
guð mig vel leiddi, 


sterldega studdi, 
steinum burt ruddi; 
guð mín sár grœddi, 
guð mig hervæddi, 
krafti mig klæddi. 

Flýja burt féndr, 
fallast þeim hendr; 
farast á ílótta 
fölir af ótta. 

Eins og íis fýkr, 
frægð þein-a rýkr, 
linnir og lýkr. 


Soett lof skal syngja 
sigrforingja; 
dýrt lof skal ijóða 
lausnara þjóða; 
hátt lof skal hljórna, 
hreystina róma, 
meðan ljós ijóma. 


Á FÖSTUNNI. 


Langafastan er komin í ár; enn einu sinni á æfi vorri upp- 
j unnið það tímabil kirkjuársins, sem sérstaklega er helgað endr- 
minningunni um píslarsöguna drottins vors Jesú Krists. Hver- 
vetna í kirkju vorri er þessi sjö vikna föstutíð, sem feðr vorir í 
trúnni tilsettu á löngu liðinni öld, hátíðleg haldin og nú eins og 
fyr liöfö kiistnum mönnum tii andlegrar uppvakningar. Heilög 
alvara fylgir að sjálfsögðu þessu tímabili út af þeim háheilaga 
og háalvarlega boðskap, er kirkjan þá sérstaklega heldr á lofti. 
það er eins og tilveran öll hali yfir sér dökka sorgarblæju um 
þetta leyti árs. það er eins og blessuð sólin sjálf að meiru eðr 
minna leyti inissi birtu sinnar. Og enda þótt hinn trúaði lýðr 
ki' k juunar syngi í anda drottni sínum lofsöngva á þessum tíma 
eins og endranær, ]iá er þó eins og einhver sorgleg undirrödd 




—195— 


kveði þá við, sem að mestu er þegjandi á öðrum tímum, eð'a af 
öllum þorra f'ólks naumast er tekið eftir. það er sorgarefnið í 
píslarsögunni frelsarans, langaföstu-boðskapnum.sem kemr þessu 
til leiðar. 

Vér Islendingar höfum sérstaka ástœðu til að halda upp á 
þetta tíinabil kirkjuársins, langaföstuna, og sþorna við því, að 
það falli í gleymsku og dá. því að í passíusálmum Hallgríms 
Pétrssonar eigum vér þá guðsorðabók, sem, að því er vér bezt 
vitum, stendr alveg ein í sinni röð meðal trúarljóða kirkju vorr- 
ar á hverju tungumáli sem vera skal. Og oss hefir ávallt fund- 
izt það dýrmæta sálmasafn hafa í sér meira aíí til að draga sál- 
ir syndugra manna að píslarsögunni drottins en nokkur önnur 
guðsorðabók. Enda er það víst, að það, sem á liðnum tíðum lief- 
ir viðhaldið lielgi langaföstunnar meðal kirkjulýðs þjóöar vorr- 
ar, er fremr öllu öðru þetta göfuga sálmaverk. Vér vonum, að 
passíusálmarnir lialdist í gildi iijá fólki voru svo lengi sem ís- 
land er byggt og íslenzk tunga töluð. Og þar með fylgir þá líka 
sú von, að langafastan æfinlega liíi í trúarmeðvitund íslendinga. 

Ritstjóri blaðs þessa befir vanalega á undanförnum árum 
minnzt langaföstunnar. En í þetta skifti hefir hann cnn sterk- 
ari hvöt til þess en nokkurn tíma áðr, út af því, sem drottinn 
hefir látið fram við hann koma á síðast liðnu þrauta-tímabili æfi 
hans. 

Upphaf hugleiðinga vorra út af langaföstunni er þá í ’þetta 
skifti frásaga guðspjallanna um skírn frelsarans. Sú frásaga er, 
svo sem kunnugt er, fyrir æfa-löngu gjörð að guðspjalli fyrir 
sunnudaginn í föstu-inngang. það kemr í fljótu bragði nokkuö 
undarlega við, að láta föstuna byrja með því guðs orði. það 
sýnist helzt píslarsögunni algjörlega óviðkomanda. En er betr 
er að gáð, verðr allt annað ofan á. Og það vildum vér nú gjöra 
lesendum vorum skiljanlegt. 

Vér leiðum þó huga lesenda vorra aö því, sero frá er sagt í 
miðjum 10. kapítula Markusar guðspjalls. Jesús er þar með 
lærisveinum sínum á síðustu ferð sinni til Jerúsalem. Kvalir 
og krossdauði beið hans þar í þetta skifti. Lærisveinarnir höfðu 
hugboð um það, að einhver skelfing biði hans og þeirra. Jesús 
gekk leiðar sinnar á undan þeim, „en þeir voru mjög felmtrs- 
fuliir“, s;gir guðspjallamaðrinn, „og fylgdu honum með ótta' 



-196- 


„þá tók hann“, segir guðspjallaroaðriun enn fremr, „þá tólf 
aftr til sín og sagði Jrtim, hvað fyrir sér lægi: Sjá, vér förurn 
nú upp till Jerúsalem; jrar mun mannsins sonr verða framseldr 
hinum œðstu prestum og skriftlærðum; jreir munu dœma hann 
til dauða og framselja hann heiðnum mönnum; þeir munu hæða 
hann, húðstrýkja, hrækja á liann og taka hann af lííi, en á 
ju iðja degi mun liarn upprísa“. Ailt í einu snúajreir brœðr, Se- 
hedeussynir, Jakob og Jóhannes, sér að Jesú og biðja hann að 
reiía sér cina bœn. „Hvers biðjið þér?“ spurði Jesús. „Veittu 
okkr“, sögðu þeir, „að við megum sitja hvor til sinnarhliðar þér 
í dýrð þinni.“ Jesús hafði endað spádómsorð sín rétt áðr um 
það, hvað fyrir sér lægi, með því að minnast á upprisu sína. Allt 
var ]?að, sem von var, óljóst fyrir lærisveinuuum; en þeir trúðu 
því, að með upprisunni myndi Jesús koma fram í dýrð sinni, að 
þá myndi Messíasar-tíkið — liið sárt jrráða Messíasar-ríki — 
koma. það var enn í huga þeirra veraldlegt ríki. þeir hugsuðu 
um Jesúm upprisinn eins og veraidlegan konung, auðvitað inn- 
dælan, blíðan, blessaðan, þýðan konung, en þó veraldlegan kon- 
ung, nýjan dýrðlcgan Davíð yfir ísracl sem sínu ríki, konung 
yfir hinu ástkæra jarðneska föðurlandi þeirra. Sorgin og kvíð- 
inn hverfr allt í einu úr sálum þeirra, því nú geta þeir ekki um 
annað hugsað en hið væntanlega dýrðarríki Jesú, og til þess 
dags, þá er það skyldi upprenna, hlakka þeir svo hjartanlega. — 
])eir elskuðu Jesúm sérstaklega, þessir tveir lærisveinar, Sebede- 
ussynirnir, og sú sérstaka ást þeirra á Jesú var mjög eðlileg 
því Jæir voru honum svo náskyldir. Móðir þeirra ogmóðir Jesú- 
voru að öllutn líkindum systr. ])á langaði líka hjartanlega eftir 
j)ví, s«m marga á ungum aldri eða meðan þeir stóðu í broddi 
og blótna lífsins fyr og síðar hefir langað til, og setn óneitanlega 
er bæði eðlilegt og heiðarlegt að menn langi til: að verða miklir 
menn. þeir treystu Jesú. þeir vissu, að liann gat gjört þá að 
miklurn mönnum. l)eir vildu í hinu konaanda ríki hans meffa 
standa honum næstir að tign. Ug svo báðu þeir nú eins og þeir 
báðu. Metorðagirnin gægðiot hjá þeim fratn í þessari bœn. þeir 
hefði á jteirri stund ekki getað tekið undir þetta berginál úr 84. 
Davíðs sálmi: 

„Heimsdrottna’ að vitja 
heimboðs og sitja 



—197— 


háborð við raitt 
einskis það met eg 
mót því, ef get eg 
mUsteri þitt 

fengið að sœkja; þótt sæti’ eg þar neðst, 
sit eg þér nærri, minn clrottinn og gleðst." 

Nei, þá langaði svo innilega eftir því, að inega sitja ef.st í liúsi, í 
ríki drottins. 

Nú hverfum vér í huga vorum að skírninni, — ekki skírn 
Jesú, heldr því, þegar börnin hjá oss eru skírð. Ekki búumst 
vér við því, að foreldrar barna eða vinir þeirra, sem með þeim 
taka þátt í að bera þau til skírnar, sé yfir höfuð fyrst ogfremst, 
og því síðr eingöngu, á þeirri stund að hugsa um leyndardóm 
skírnarsakramentisins. það eru flestir af oss býsna veikir í 
trúnni á leyndardómsatriði hinnar kristnu opinberunar Vér 
skiljum ekki orðið um endrfœðinguna í skírninni; það liggr við, 
að oss sundli, ef vér förum að rejma að gjöra oss skiljanlegt það 
í skírnarsakramentinu, sem æfinlega verðr jarðneskum skiln- 
ingi manna ofvaxið. En hvað sem því líðr, hvort menti eru 
veikir eða sterkir í trúnni á aðra eins kristilega leyndardóma 
eins og skírnina, þá má telja alveg víst, að allir Jteir, sem b um 
börnin sín til skírnar, sé þeir á annað borð ekki tneð öllu b ert- 
arlausir, biðji þá drottin fyrir þessum börnum sínuin. Og þó að 
nú einliverjir kunni að vera svo kristindómssnauðir, að þei 1 ' 
ekki, jafnvel við það tœkifœri, biðji fyrir börnunum, þá or eng- 
inn vafi á því, að svo framarlega sem þeir skoða þessa smælingja 
eins og sína augasteina, elska þá virkilega heitt og hjartanlega, 
þi mun á hintii hátíðlegu skírnarstund brennheit ósk rísa upp í 
s ilutn þeirra um það, að Jtessi blessuð börn megi nú verða mikl- 
ii- eða góðir menn eða lielzt þetta hvorttveggja. Og er ]> L sýt.t, 
að sama hugsanin vakir við slíkt tœkifœri fjuár öllum ahnenni- 
h-gum foreldrum börnunum þeírra til handa eins og vakti fyrir 
]> tim Sehedeussonum með tilliti til sjálfra þeirra, þá er þcir lögðu 
hina áminnztu bœrt fratn fyrir Jesúm. 

það er fögr ósk hjá þeirn, sem er að ganga út í lífið eða er 
þegar út í það genginn, að mega verða mikill maðr. Og það or 
engu síðr fögr foreldraósk, aö börnin sín rnegi verða iniklir 
menn. Til hvers sendið þér, sem börn eigið, þessi börn yðar í 



—198— 


skóla? Ilví eruö þér, margir hverjir bláíatœkir, &ö brjótast i 
því, aS börnin yöar fái numiö eitthvað uppbyggilegt í œskuuni? 
— Margir feör vinna baki brotnu, og margar mœðr neita sér að 
all-miklu leyti um nauðsynlega svefnhvíld, draga daglegt brauö 
af sjálfum sér, lifa við hörmulega fátœkan kost, gjöra líf sitt að 
reglulegri langaföstu — að eins til þess að geta kostaö upp á 
frœðslu og menntan barna sinna. Allt þetta út af ])eirri ríku 
ósk í huga þeii ra, að börnin þeirra geti orðið menn, nýtir og 
uppbyggilegir menn, geti, ef unnt er, orðið að miklum mönnum. 
Kn þér, sent v-iljiö verða miklir menn, eöa þér, sem svo hjartan- 
lega óskið þess, að börnin yðar fái orðiö miklir menn, athugiö 
nú, hvað Jesús sagði við þá Sebedeussonu sem svar upp á beiðni 
þtirra um að fá aö skipanæstu sætin við hann í dýrðarríki hans. 
Hann sagði: ,.þið vifcið ekki, hvers þið beiðizt; hvort treystið 
þiðykkr til að drekka þann bikar, sem mér er ætlaðr, eða skír- 
ast skírn þeirri, sem eg á fyrir höndum? 11 

Til þess að verða mikiil maðr, í sannleika mikill, mikill frá 
guðlegu sjónarmiði. verör maðr fyrst að verða lítill — lítill í 
sama eða svipuðum skilningi og Jesús gjórðist lítili. ])að hefir 
enginn maðr nokkurn tíma í mannkynssögunni orðið verulega 
mikill maðr, sem ekki áðr hafi orðið að ganga gegnum eitfchvað 
];að, er svarar til píslarsögu Jesú. Fyrir sjálfan guðs son hlaufc 
píslarsaga að vera inrtgangr til dýrðarinnar. Jafnvel hann varð 
að ganga í krossskóla. því er það, að hann sjálfr, í því hann yfir 
borðum hinnar síðustu kvöldmáltíðar vígir sig til píslarsögunn- 
ar, ber fram Jtessa bœn: „Faðir, gjör nú son þinn dýrðlegan' 1 .— 
það er guðlegt náttúrulögmál, þetta, að dýrðin næst ekki nema 
gegnum krossskóla, —niðrlæging, harða baráttu. Sýnið oss, þér, 
sem þessu mótmælið, einrneina>ta mikinn mann í rnannkynssög- 
unrri, er orðið hafi mikill maðr, mikill frá guðlegu sjónarmiði, án 
Jiess að hafa gengið í gegnum einhverjar verulegar þrrngingar. 

I byr jun jressarar aldar var einn inaðr uppþsem varsvo vold- 
ugr og svo mikill atgjörvismaðr, að nálega allar menntaþjóðir 
lieirnsins urðu að bevgja sig fyrir honutn. Hann braut eitt land- 
ið eftir arrnað ogeina þjóðina eftir aðra undir járnok sitt. Hanrr 
sýndist 'um tíma nærri því hafa örlög alls heiirrsirrs í hendi sér. 
það var Napóleon Bónaparte, hann, sem vanalega er kallaðr 
Napóleon mikli. Hann þótti rnikill, þá er enginn stóð Ironum á 



—199— 

sporÖi. En ekki er nú liann, þessi undarlegi og einstaklegi 
tnaðr, frá guÖlegu sjónarmiði orðinn mikill fyr en inótlætissaga 
lians er komin yfir hann og hann er í þann veginn að ganga út 
úr henni, verða útskrifaðr úr krosssktilanum. þá erNapóleon er 
kotninn í útlegð sína á St. Helena í miðju Atlanzhaíinu og er 
farinn að læra að þekkja guð og sjálfan sig, búinn að opna augu 
sín fyrir hinni kristilegu skoðan á tilverunni, þá cr hégórna- 
skaprinn er horfinn og Itin tröllaukna drottnunargirnd er brotin 
á bak aftr i liuga hans, hann farinn a.ð beygja sinn vilja undir 
œðri, guðlegan viija, liann sjálfr orðinn svo óendanlega lítiil í 
samanburði viö Jesúnt Krist hinn krossfesta, vitandi það, aö sitt 
stórvirki fellr í rústir, en verk Jesú stendr, hans, sem aldrei 
greip til vopna og bauð, að sliðrað skyldi hiö eina sverð, er nokk- 
urn tíma var brugðið honum og hans málefni til varnar—þá er 
svona er komið, þá fyrst er þeísi maðr orðinn Napóleon mikli. 

Vér vitum það vel, að mai'gr hefir komizt í háan sess í heim- 
inum, orðið mikill maðr eftir því, sem í daglegu tali er kallað, 
án þess að hafa gengið nokkuð það í gcgnum, er svarað geti til 
píslarsögu Jesú Krists. En utn slíkan rnikilleik er hér ekki að 
rœða. Yér erum hér að tala utn það, að verða vnikill niaðr íguð- 
legum skilningi. Og í þeim skilningi má enginn mikill kallast, 
nema því aö eins, að hann sé verulega góör maðr,—góðr rnann- 
lega talaö auðvitað, því í fullkominni merking er enginn góðr 
netna guð einn. 

En fær þá enginn orðið mikill maðr í þeint skilningi, sem 
hér er við átt, nema hanri gangi í gegnurn líkamlegar kvalir eða 
þrautir, srarandi til hinna líkamlegu písla frelsarans? Jú, vissu- 
lega; enda má því eigi gleytna, að þrautir og þrengingar byrjuðu 
í æfisögu Jesrr löngu áðr en hann var negldr á krossinn. Sálar- 
stríð hans í Getsemane var gengið á undan, og löngu þar á und- 
an hafði hann staðið uppi í hræðilega erviðri andlegri baráttu. 
Oðar en skírn hans í Jórdan var afstaðin, hófst hin andlegabar- 
átta hans. Freistingarsagan er fyrsti þáttrinn í þeirri baráttu, 
og úr því heldr stríðið áfram nálega óslitið dag eftir dag, tnánuð 
eftir mánuð og ár eftir ár allt til þess, er lrann í Getsemane 
stendr fyrir fratnan síðasta kapítulann í þeirri stórkostlegu harm- 
sögu.—Og svo segjum vér: I andlegri baráttu verðr hver sá að 
hafa att fyi' eða síðar á æfi sinni, sem á að geta farið burt úr 



— 200 — 


heimi þessum sem virkilegfc mikilmennþ og ekki að eins það, 
heldr líka með guðs hjálp að hafa unniS sigr í þeirri haráttu. 

GleymiS eigi þeirri baráttu og þeim sigri, þér, setn óskiSySr 
þess, aS verSa miklir menrt, og eins þér, sem óskið hörnunum yð- 
ar þess, að þau fái oiðið miklir menn. Gleymið ekki þessari gömlu 
ritningargrein: „Gegnum margar liörmungar byrjar oss inn að 
ganga í guðs ríki“. GleyntiS ]tví ekki, aS enginn hefir orðið og 
enginn getr nokkurn tuna orSið mikill tnaðr í því, sem gotfc er, 
nema hann gangi í krossskólann drottins vors og verSi þaðan 
með heiöri útskrifaSr. 

Nú hugsum vér aftr um skírn frelsarans. Vér erum skírðir 
frá syndunum. Iiann er skírðr til syndanna,—-vorra synda, 
mannkynsins synda—, nteS skírninni vígðr til þess að leysa oss 
frá syndunum. Skírn Jesú er vígsla til endrlausnat vcrkshans, 
og þá um leið vígsla til stríðs og þjáninga; hann er meSskírninni 
vígðr tii þess að ganga tafarlaust út í freistingarnar. Og í svari 
hans til þeirra Sebedeussona talar hann, náttúrlega löngu eftir 
skírn sína í Jórdan, um skírn, er hann eigi enn eltir. þaö cr 
vitanlega hin síðasta píslarsaga hans, er hann þarávið, því hartn 
setr þar þetfca tvennt jafnhliSa: aö drekka þann Likar, er honum 
sé ætlaör, og skírast þeirri skírn. sem liann eigi fyrir höndum. 
Hér höfum vér sambandið á milli hinna tveiía'iii sakramenta, 
skírnarinnar og kvöldmáltíðarinnar. — Allir kristnir menn liafa 
skírðir veriö, en engu að síðr mega þeir búast \'iö því, svo lengi 
sem nokkuð er eftir æfinnar, aö eiga eftir aö skírast. Hinni 
andlegu eldskírn kristins manns er ekki lokið fyr en æfinerúti. 
Fyrir eldskirn píslarsögunnar var Jesús dýrðlegr gjörðr. Og 
fyrir þaS stríð, sem þar til svarar, í æfisögu lærisveina drottins, 
auðnast þeim að verða í guðlegum skilningi miklir menn. Án 
baráttu enginn sigr, og ekki heldr án haráttu unnt að verðskulda 
það, að heita mikill maSr. 

Munið eftir þessu óhjákvæmilega, heilaga náttúrulögmáli, 
þér, sem gangið meS þá eðlilegu ósk, að börnin yöar fái orðið 
miklir menn. Munið eftir eldraun og eldskirn kristilegs trú- 
arlífs. Ef þér ekki gleymiS þessu, þá er ólíklegfc, að þér getið 
stillt yðr um aS fara að biðja fyrir börnunum yðar og þáum leið 
fyrir sjálfum yör. MeS þetta í huganum ætti þeir foreldrar, sem 
annars ekki hafa beöið, að fá heilaga, ómótstœðilega hvöttil þess 



— 201 — 


að ganga inn í heim bœnarinnar. Óskin framUð barnanna við- 
víkjandi ætti að’ geta orðið að kristilegri bœn. Og cr þér þá 
biðjið, þá skuluð þér ekki biðja um það, að börnin yðar eða þér 
sjálf sleppið endilega hjá slíkri eldraun, sem þegar hefir nefnd 
verið, því að yrði sú bœn lieyrð, þá yrði hvorki börnunum né 
yðr sjálfum unnt að verða miklir menn. Heldr biðji þess allir 
kristnir menn, að börnin þeirra og þelr sjálfir fái staðizt þæreid- 
raunir, sem drottni þóknast að láta til þeirra koma, fái gengið 
út úr þeim freistingum, er fyrir liggja, hreinni, sterkaii, betri 
menn en áðr. 

Mótlætið í hinum óendanlega margbreytilegu inyndum þess 
liefir ógn og skelfing í för með sér. Menn hræðast yfir höfuð 
langaföstu lífsins. Mannshjartað tekr til að slá fljótara og þyngra 
en ella, þá er eigin kross kemr í augsýn. A því hneykslist 
enginn, né skoði þsð tiltökumál, ]rví Jesús sjálfr sagði, þá er hann 
fyrirfram hugsaði til píslarsögu sinnar: „Nú er sál mín óróleg“, 
og rétt áðr en hann var liandtekinn í Getsemane þetta við föður 
sinn á liimnum: „Tak þcnnan kalcik frá mér; ó, að þúvildir taka 
hann frá rnér; ef mögulegt er, þá líði hann frá mér“. En er ótti 
og angist vill yfir þig leggjast út af andstreymi því, er að þér 
steðjar, þá reyndu að halda fastri þeirri vissu, að það er einmitt 
í eldraunum mótlætisins, að það, sem göfugast er í sjálfum þér. 
fær bezt þróazt, og þú um leið orðið að góðum og miklum manni. 
Gullið prófast í eldinum. Guðsmyndin kemr—eða á að koma— 
hrein og skír út úr cldraun lífsins. 

Og nú þetta að ending: Hugsum oss, að vér allra snöggvast 
værum horfnir til Gj’ðingalands, á þann blett Olíufjallsins, þar 
sem Jesús var staddr, er hann á pálmadags-innreið sinni til Jerú- 
salem sá liina helgu borg koma inn í sjóndeildarhringinn og 
tárin við þá sjón hrundu af augum hans. Myndi þá Jósafats- 
dalrinn rncð svæði því, cr forðum hét Getsemane, og læknum 
Kedron liggja fast fram undan oss, á milli vor og ijallsins, þar 
sem Jerúsalem stendr og hefir staðið eina öldina eftir aðra, svo 
að segja gegnum alla mannkynssöguna, ímynd hinnar liimnesku 
Jerúsalem, sem öllurn guðs börnum er heitið að kornast til og fá 
fyrir eilíft aðsetr að langaföstú þessa jarðneska lífs endaðri. 
Leiðin til hinnar helgu borgar liggr niðr í dalinn og yfir hann, 
og önnur leið engin þaðan, er vór erutn nú staddir.—Hinn dimmi 



— 202 — 

dalr meS dauöans skugga er næst oss, dalr sorganna og þreng- 
inganna, sem ómögulegt er klaklaust yfir að kornast nema 
frelsarinn sé rneS. 

Vér horfum nú niðr í dalinn, og ef til vill koma tárin fram 
í augu sumra við þá sjón. En horfum þangaö engu að síðr og 
höldum áfram í Jesú nafni. j)á er komið er yfir um, upp á hið 
hiinneska fjall og inn r hina helgu horg, munu tárin af þerruð 
og lofgjörð rísa upp í sálunum fyrir blessun þá, er drottinn guð 
almáttugr lét eldraun langaföstunnar hafa í för með sér. 


Fyrst cftir að séra Magnús Skaflasen íluttist hingað tii lands höfðum ver von 
um, a'ð hann ’myndi geta hafizt ofrlítið upp úr niðrlæging Jieirri, sem hann var kom- 
inn í heima á ísiandi fyrir óreglu og þar með fylgjandi vandræði, jafnframt ])ví að ala 
manninn ár eftir ár á hinum menntunarsnauðari útkjálkum landsins. f>að leit fyrst 
framan af veru hans hér út fyrir, að honum myndi ætla að takast að losa sig við 
óláns drykkjuskapinn. Ilann virtisl vera að vakna til alvarlcgrar hugsunar um hið 
Jiýðingarmikla starf, kristna kennimennsku, er hann hafði verið kallaðr til. Ilann 
sýndist í cinlægni langa til að afla sér nýrrar og nauðsynlegrar Jiekkingar á hinum 
ýmsu málum kirkju vorrar í þessari heimsálfu og kristindómsins yfir höfuð. Og svo 
leit J>á einnig út fyrir, að korna háns hingað vestr um haf ætlaði að verða honum 
sjálfum til gæfu og fólki því, er hann dveldi á meðal, tii nokkurs gagns. \ ar þetta 
ekki lítið gleðiefni öllum þeim, sem voru kunningjar séra Magnúsar og vildu honum 
vel. En því rniðr stóð sú gleði ekki lengi. Ilanu kastaði trú síns eigin kristna 
barnalærdóms, er hann hafði verið að kenna alla sína ur.dangengnu prestskapartið, 
og ílýtti sér úr kirkjufélagi voiu. Og um leið fór óðum að losna um allar þær til - 
raunir til andlegra framfara í lífi hans, sem svo gleðilega sýndist vera fariö að bóla 
á. Ilann tók nú sýnilega til að síga aftr andlega niðr á bóginn. Við engu öðru var 
heldr að búast, ];ar scm liann úr þessu komst .neir og meir í félagsslcap Og fóst 
lirœðralag með ýmsum þeitn ntönnum, sem lægst standa meðal þjóðflokks vors og 
öðrum fremr eru hér til ills og ógagns. 

J>að er kerdómsrikt, þótt sorgarefni sé, að athuga, hvernig farið hefir fyrir séra 
Magnúsi Skaftasen síðan Ítaíin tók að óvingast og illskast við kristindóminn og 
kirkju vora. Margir myndi ætla, að maðr, sem samkvæmt eölisfari sínu er annar 
ci'.ts meinleysingi og séra Magnús, stœði í daglegu lífi sínu jafnréttr eítir, þótt hann 
íleygði frá sér trúnni; cn nú er sýnt, nokkurn veginn svo greinilega sem verðr, að 
það dregr slzeman dilk eftir sig fyrir lífið, að gjöra út af við hina kristnu barnatru 
sína eins og séra Magnús hefir gjört. , 

Og nú, rétt í því hann frammi fyrir augum almennings er pðum að siga niðr og 
fœr..st lengra út í hið andlega myrkrið, kemr frá honum prenlað blað lil útbreiðslu 
vantrúar hans og kristindómshatrs, cr hann hefir gefiö nalnið ,, Dagsbrún “. J>að 
táknar hið nýja Ijós, sem islenzku J jóðinni á upp að renna við það að troða biblíuna 
og kristindóminn undir fótunum eins og séra Magnús og allir þessir íslenzku svo 
kölluðu Unítarar eru byrjaðir á. fvlllk dagsbrún! þvílíkt Ijós'. 


—203— 


Séra Magnús Skaftasen var fremr feiminn og óframíœrinn maðr áðr en Jiessivan- 
trúar-niðrstigning hans hófst; en nú sést á Jessu nýkomna fyista númeri af ,.Dags- 
brún“-inni, að öll hans feimni er farin. llann talar Jar með alveg ótrúlegum (Irjg- 
indum um sjílfan sig og sitt verk; hann talar eins oghann sé einhver mikill spámaðr, 
er fyrstr al’ra hafi vakið íslenzku [ijóðjna af Iöngum og Jungum svefni. 

Efnið í þessu nýja málgagni vantrúárinnar er að öðru leyti nákvtemlega eins og 
i Únítara-ritlingunum, sem ýmsir óvinir kirkjunnar hafa vcrið að troða upp á fólk 
vort hér í landinu fessi síðustu ár eftir að ];eim tókst að snapa sér út fé hjá innlend- 
um mönnum sjálfum sér og sínum antíkristindómi til viðrlífs. Frumsamið í Jessu 
fyrsta nr.i af blaðinu er mjög lítið; aðalmálið er Jiýtt úr ensku. Frágangrinn á 
hvorutveggja er herfilegr. 

Séra Magnús vill koma Jjví inn í ókunnuga, að Nýja ísland hafi í heild sinni 
gengið úr kirkjufélagi voru um leið og hann; Jví farast honum í upphafi blaðs Jicssa 
þannig orð: ,,Eins og kunnugt er, höfum vér Ný-Isiendingar sagt oss úr hinu cv. 
lút. kirkjufélagi ísl. í Vestrheimi'“ o. s. frv. |>að er búið að Ijúga Jiessu nógu lengi 
til ];css að ýmsir heima á íslandi sé farnir að trúa því. En Jiað tekst naumast 
lengr, eftir að mestallt fólk Nýja íslands er með öllu horfið frá vantrúarboðskap séra 
Magnúsar og liann er hér um bil hættr að ,,messá“,—og J>að einmitt á þeim stöðvum 
nýlendunnar, þar sem hatm haföi mest fylgi áðr,—fyrir þá sök, að menn vilja ekki 
lengr hlusta á vantrúarþvætting hans og guðlast. 

Rithöfundr hefir séra Magnús víst aldrei verið mikill, en Jað cr þó eins og einn- 
ig í ]iví tilliti hafi þyrmt yfir hann við það að komast i þann andlega félagsskap, sem 
hann er nú í. Og nær er oss að halda, að það hafi verið meiri mynd á íslenzka stýln- 
um hans, þegar hann var nýsveinn f skóla, heldr en á þessari nýju vitsmíð hans í fyrsta 
nr.inu af ,,Dagsbrún“-inni. 

þess hefir verið getið áðr í „Sameiningunni", hvernig héraðsfundr Eyfirðiitga 
sá í fyrra hljóp á sig, er hann í hugsunarleysi lét opinbera óánœgju í ljósi út af svo 
kölluðum árásUm, er séra Mattias Jokkumsson hefði orSið fyrir í blöðunum. Um 
þetta atvik kemst sérri Magntis svo að orði: „Marga þekkjum vér góða, frjálslynda 
drengi heima, bæði Jærða og lcikmenn, en Eyfirðingar hafa tekið heiðrskransinn fra 
þeim öllum saman“; og enn fremr: „Atburðr þessi mun lengi verða merkissteiun í 
kirkjusögu íslands". fað er örðugt að halda sér frá að brosa að öðru eins orðalagi. 

í máli því, er séra Magnús hefir myndazt við að þýöa úr ensku handa blaði sínu, 
stendr þetta: „En J'ó nú visindin neyðist til, að tæta þessa gömlu sköpunarsögu í 
sundr, vilja þau ekki eyðileggja hana. þ>au vilja auka hana“ o. s. frv. „Visindin 
vilja sýna oss“ o. s. frv. — fað ,,mll duga“, þetta sýnishorn af þýðingunum í 
, .Dagsbrún “-inni! 

þaö er rneiva cn litið í húfi, ef þjóðin íslenzka skyldi nú ekki vilja meðtaka hið 
spámannlega orð séra Magnúsar og styðja „Dagsbrún“-ina, því hann segir: „Nu 
er tíminn, leggið ekki hendur í skaut, ef að hreifing þessari koma hnekkir (síc!), þá 
er vanséð hvenær hún rís úr dvalanum aptur. Ilelfjötur myrkurs og skeltíngar mun 
þá ieggjast yfir marga mannssál. “ — ! 

í þeirri von, að séra'Magnús séekki alveg búinn að gleyma því, sem hann á að 
hafa lært í skóla forðu.n, vildum vér beina þessum orðum að honum út af hinum 
óþolanda oflátungsskap huns í þessu dœmalausa blaði: Quemadfinem tua sese ef- 
frenaia jactabit audacia ? 



—204— 

Fólkstalan í Jcrúsalem cr nií aö eins 41 Jjúsund, og cru af J)ví fólki 2 ö þúsundir, 
Gyðinga, 8 þúsundir Múhameds-trúarmannajog 8 þúsundir knslinna manna. IIvc 
mannmörg hin helga borg hafi vcrið í fornöld verðr eigi sagt með ncinni vissu. 
Fosephus , sagnaritari Gyðinga, s'egir, að á páskahátíðinni hafi þar jafnaðarlega verið 
saman komnar 3 milíwnir manna, að heil milíón hafi látið lífið meðan borgin var 
umsetin af Rómverjum áðr en Títus keisari lét leggja hana í eyði, og að 3 00 þús- 
undir hafi komizt undan á flótta. I»essar tvær síðast ncfndu tölur eru vafulaust stór- 
kostlega ýktar. Tácitus. hinn rómverski söguritari, telr borgarbúa vcrið hafa G 0 O 
þúsunda. En sumir fornfrœðingar balda því fram, að íbúatala Jerúsalems hafi í 
mesta lagi gctað verið milli 60 og 70 þúsunda. — AIIs eru nú að eins rúmlega 42 
þúsundir Gyðinga í landinu helga, og er það merkilega lítið brot af þeim 6 milíón- 
urri og 200 þúsundum Gyðinga, sem talið er að. á Jæssum tíma sé uppi í hciminum. 


Lexíur fyr-ir sunnudagsskólann; annar ársfjórðungr 1893. 

1. lexía, sunnud. 2. Apr..: Mótlæti Jobs (Job 2, I—10); 

eða: Upprisa Krists (Matt. 28, I—10) (páskalexía). 

2. lexia, suiinud. 9. Apr.: Líkn með J>raut (Job 5, 17—27). 

3. lexía, sunnud. 16. Apr.: Job skýtr máli sínu til guðs Job 23, 1— IO). 

4. lexía, sunnud. 23. Apr.: Job játast fyrir drottni og íær bót raunasinna 

(Job 42 , 1 —10). 

5. lexía, sunnud. 30 . Apr.: Viðvorun spekinnar (Orðskv. 1, 20—33). 

KA UPENDIl „ SAM.“ Á ÍSLAKDI borgi hla&ið hr . 
Sigurð'i .Krlstjánssyni í Reykjavík . 


Scl?l)jÖrg, mánaðarbjað með myndum, 1 . árg. Ritstjóri séra O. \ . 
Gíslasön. Kostar 60 ctS. Fæst hjá ritstjóra ísafoldar. 

Suimailíam hafa Kr. Ólafsson,. 575 Main St., Winnipeg, Sigfús Bcrg- 
mann, Gardar, N. D., og G: S. Sigurðsson, Minneota, Minn. í hverju blaði 
mynd af einhverjum mcrkum manni, ’ iflcstuin íslenzkum. Koslar cinn dollar. 

fls.afold, lang-stœrsta blaðið á Islandi, kemr úr tvisvar í viku allt árið. 
kostar í Ameriku $1,50. Ilið ágæta sögusafn Isafoldar 1889 og i 89 o fylgir í 
kaupbœti.—,,Lögbcrg u , 573 Main Str., Winnipcg, tekr við nýjum áskrifendum. 

A.IRKJUÉLAÐlÐ y ritstj. séra J>órh. Bjarnarson, Rvík, 3 . árg. 1893 , c. 15 arkir. 
auk okeypis fylgiblaðs, ,,Nýrra kristilegra smárita,* c kostar 60 cts. ogfæst hjá W.H. 
Paulson, Winnipcg, Sigf. Bergmann, Gardar, N.Dak., og G. S. Sigurðssyni, Minne- 
ota, Minn. 


„SAMEININGIN** kemr út mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
ar S* \ greiðist fyrir fram. —Skrifstofa blaðsins: 704 Fifth Avc. N., Winnipeg, 
Manitoba, Canada.—Úlgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), Páll S. Bardal, Friðrik |. 
bcrgmann, Hafsteinn Pétrsson, N. Stgr. J>orláksson, Magnús Pálsson, Jón Bföndal. 


PRENTSMinjA LÖGUERGS — WINNIPEG. 






Sameiningin. 


Mána&arrit til stuðnings kirkju og Jcristindómi íslendinga, 
gefið út af hinu ev. lút, kirlcjufélagi 
fsl í Vestrheimi, 


ÁTTUNDI ÁRGANGR: 

Jftar* 1893- Jftbr. 1894. 


RITSTfÓRI JÓN BJARNASON. 



Útgáfunefnd: Tón ISjarnnson, Páll S. Bardal, Friðrik J. Bergmann, 
° 1 (afsteinn ’l'étrsson, N. Steingr. fJorláksson, Magnús l'álsson, 

Jón Blöndal. 


WINNIPEG. 

J’RKNTUÐ í T'RHNTSMIÐJU LÖGBERGS. 






EF3STI: 


Bls, 

BlóSskuldin vnikla. Eftir Farrar. 2—4 

þrjár tegundir manna í kirkjunni. Eftir Chr. Bruun. .18—20 

jtýðing Jesú upprisu. Préd. eftir J. Bj. ... .49—00 

Fjársjóðrinn mikli. Piéd. eftir J. Bj.180—138 


Séra Valdemar Briem í Sam .. 5—8 

Misrituð saga. 8—14 

jtjúðarmein.20—27 

Kirkjurœkni. Eftir séraFr. .f. B.35—42 

Merkileg fornrit fundin.42—44 

„Hann sagði það sjálfr.“ Eftir séra Fr. J. B.45—48 

„Ný kristileg smárit". Eftir séra Fr. J. B.82—85 

Andlegar horfur hjá þjóð vorri. Brot úr bréli.87—89 

Biblían ekki af manna völdum. Eftir Henry Rogers 

og séra Steingi’. þorláksson. 89—91 

Synódm . 91—93 

Framtíðarstefna kirkjufélags vors. 98—103 

„ísland að blása upp“.103—105 

Skólamálið.115—121 

Árás séra Ólafs í Arnarbœli á vestr-íslenzku prestana.121—123 

Georg Brandes dœmdr af Thorel.139—141 

Um Revials eftir Spurgeon. 142 

Eitthvað má til að gjöra. Úr WorJcman .148—151 

Sunday School Times um ])að, hvað kristindóminum líðrlSl—152 

Háskólamálið.152—15G 

Ritstjóri Þjóðólfs í reiði sinni.156—159 

Má reiða sig á guðspjallasöguna? Eftir Godet. 163-172 og 178-184 

Lausn kirkjunnar á ísl. við ríkið.173—174 

Xiðrlag Markúsar guðspjalls.185—186 


Páskasálmr, eftir Grundtvig, þýddr af séra V. Briem.1 — 2 

Uppstigningardagssálmr, eftir Nordal Bruun, þýddr af 

séra V. Briem..17—18 

Fermingarsálmr, eftir séra Lárus Halldórsson.27—28 

Hvítasunnusálmr, eftir Boye, þýddr af séra V. B.33—34 

Sálmr eftir séra L. H.48—49 

42. Davíðs sáimr, eftir séra V. B.81—82 

Sálmr eftir séra L. H.85'—87 

77. Davíðs sálmr, eftir séra V. B.97—98 

Sábnr eftir Gerhard, þýddr af séra Steindór Briem. . . 106—108 

78. Davíðs sálmr, eftir séra V. B.113—114 

liock p/ Arjes, eftir Toplady. þýðing séra Mattíasar 


































Jokkumssonar.126—127 

130. Davíðs sálmr, fcftir séra V. B.129—130 

Nearer my God to Thee, eftir Sarah F. Adams. þvð- 

ing séra M. J.138—139 

Jdla-engillinn, eftir séra Steindór Briem. 145—147 

Fátoeka barnið, eftir sama. ;.147—148 

Lukkan, eftir Ingeman. þýðing séra M. J. . ; .161—163 

Sálmr, eftir Sthen, þýddr af séra V. B.172—173 

Morgunsálmr eftir Ingemann, þýddr af séra M. J.177—178 

þakkarorð til lektors séra H. Hálfdanars., eftir V. B.. 187—188 


Smágreinir og fréttir: 

Oflof um ísland 14—Framkoma Jóns Ólafssonar 15—Beecher og 
Ingersoll 28—Selkirk-söfnuðr 29—Marskall-kirkja 31— Júbíl- 
hátíð Svía 31—Únítarar 32—Nýtt sœnskt kirkjublað 32—Nýir 
skólar lúterskir 32— Höfðingleg gjöf 63—Fyrirlestrar á kirkju- 
þingi 80—Prestvígsla 80—Séra Hafsteinn Pétrsson til Winni- 
peg 80—Háskólinn í Dorpat93—Selkirk-kirkja vígð 94—Fólks- 
tal í söfnuðum kirkjufélagsins 94—Sunnudagsskólaskýrsla 95 
•—Séra Matthías Jokkumsson hér vestra 95—Séra Jónas A. Sig- 
urðsson settr í embætti sitt 96—TJr rœðu eftir séra M. J. 105— 
Chicago 150—Ur æfisögu hinna nývígðu presta 110—Mead um 
ísland 111—Aldamót 112—Fyrirlestr hr. Sæm. Eyjólfssonarl23 
—Dr. Grímr Thomsen í Andvara um Pétr biskup 125—Séra M. 
J. kominn heim 127— Ritst. Sam. lieldr fyrirlestr um kœrleik- 
ann 127—Séra Steingrímr þorláksson til Norvegs 127—Fjár- 
hagr Sam. 127—Sýnishorn af andanum við ísl. menntastofnan 
142—Pétrssöfnuðr nýmyndaðr o. fl. 143—Barnasálmar séra V. 
B. og ísl. þýðingar á ritlingum Drummonds 159—Hið endrbœtta 
safn.lagafrv. 159—Hallson-söfnuðr lífgaðr við 160—Bókasafn 
séra Éggerts Briem 174—f Dr. Philip Schaff 175—Hlutfall 
milli fólksfjölda og kirkna 175—A Nýju Hebrídum 176—Lút. 
skólar í Ameríku 176— f Séra Helgi Hálfdanarson 186. 


Frumvarp til safnaðarlaga, endrbœtt.61—63. 

Agrip af gjörðabók 9. ársþings kirkjufélagsins.65—80. 

Sunnudagsskólalexíur 16, 32, 64, 80, 96, 111, 128, 144, 160, 176. 

-- 188. 

Leiðréttingar.144. 














